50 
50 NDFP 


26 


DAHILAN 


para ipagdiwang ang 


Inspirasyon sa mga makabayang 
artista at manunulat ang magiting 

na pambansa-demokratikong 
pakikibaka ng sambayanang Pilipino. 
Pinatatampok ito sa mga likhang sining 
na tinatangkilik ng masa mula noon 


hanggang ngayon. 


Artista at manunulat 
ni RA Santiago 


Malaya ka't nangungusap 
Humahaplos ng damdamin 
Inihahayag ang dapat sabihin 
Matapang at mapanghimagsik 


Lumilikha nang walang hangganan 
Iniuukit sa kasaysayan ang 
katotohanan 

"Di nahahangganan ng anumang 
banta 

Tungkuli'y mahigpit na 
pinanghahawakan 


Binabagtas alinmang sukal 
Kinakatas alin ang totoo 
Isinasanib sa pluma't pinsel 
Kabuluhan ng bawat kwento 


Sa bawat lapat ng lapis 
Matiyagang iguguhit ang mga 
kurba 

Liko't sikot ng buhay ng dukha 
Inaapi't sinasamantala 


Bawat tuldok at kudlit 
Buntong-hininga, paghikbi 
Mga hiyaw ng pinipiit 
Isusulat mong pilit 


Lalapatan mo ng tono 

Tugma, ritmo at tiyempo 
Pag-uugnayin ang hiwa-hiwalay 
Makauring himig ng paglaban 


Malawak na entablado 
Lansangan, pabrika, kabundukan, 
parang, aplaya 

Yumayabong, nagpapanibago 
Saanman may pakikibaka 


Ang mga kwento ng paglaya 

Ang pagniniig ng mga ideya 

Mula sa masa tungo sa masa 

Ang prinsipyo ng sining ng digma. 


Sa lahat ng obra 
Ibandila ang mensahe ng paglaban 
ng uring api! 


